UT 


ua 


YESU KRISTO 


PEKEE NDIYE ANAYEOKOA 


Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana, yeye ndiye 
atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. MATHAYO 1:21 


Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa 
Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima 
wa milele. YOHANA 3:16 


Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli na uzima; mtu haji kwa 
Baba, ila kwa njia ya mimi. YOHANA 14:6 


Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana 
jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi 
kuokolewa kwalo. MATENDO 4:12 


Maana naliwatolea ninyi kwanza yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya 
kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko; 
na ya kwamba alizikwa, na ya kwamba alifufuka siku ya tatu, kama 
yanenavyo maandiko: TIWAKORINTHO 15:3-4 


Ambaye katika yeye tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, 
sawasawa na wingi wa neema yake; WAEFESO 1:7 


KUNA UKWELI MINNE AMBAO LAZIMA TUUELEWE KIKAMILIFU: 
1. MUNGU ANAKUPENDA SANA. 


ANATAKA UWE NA UZIMA WA MILELE MBINGUNI PAMOJA NAYE. 

Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa 
Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima 
wa milele. YOHANA 3:16 


ANATAKA UWE NA MAISHA NYINGI NA YENYE MAANA NAYE. 
Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na 
uzima, kisha wawe nao tele. YOHANA 10:10 


LICHA YA HAYO, WATU WENGI HAWANA MAISHA YENYE MAANA NA 
HAWANA UHAKIKA IKIWA WANA UZIMA WA MILELE KWA SABABU... 


2. MWANADAMU ANA DHAMBI KWA ASILI. NDIYO MAANA 
AMETENGWA NA MUNGU. 


WOTE WAMETENDA DHAMBI. 

Kwa maana wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa 
Mungu; WARUMI 3:23 

Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha... 

1 TIMOTHEO 6:10 


MSHAHARA WA DHAMBI NI MAUTI. 
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti... WARUMI 6:23 


BIBLIA IMETAJA AINA MBILI ZA KIFO: 


KIFO CHA MWILI 
Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa 
hukumu: WAEBRANIA 9:27 


o KIFO CHA KIROHO AU KUTENGWA NA MUNGU MILELE KUZIMU 
Lakini waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na 
wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni 
katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti; hiyo ndiyo mauti ya pili. 
UFUNUO 21:8 


IKIWA MWANADAMU AMETENGWA NA MUNGU KWA SABABU YA 
DHAMBI YAKE, NINI SULUHISHO LA TATIZO HILI? MARA NYINGI 
TUNADHANI KUWA SULUHISHO NI: DINI, KAZI NJEMA, NA ADABU. 


LAKINI KUNA SULUHISHO MOJA TU KUTOKA KWA MUNGU. 
3. YESU KRISTO NDIYE NJIA PEKEE YA KWENDA MBINGUNI. 
HILI NDILO TAMKO LA MUNGU. 


Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli na uzima; mtu haji kwa 
Baba, ila kwa njia ya mimi. YOHANA 14:6 


ALILIPA ADHABU KAMILI KWA DHAMBI ZETU. 

Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye 
haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu, akiuawa katika mwili, 
bali akahuishwa na Roho; 1 PETER 3:18 

Ambaye katika yeye tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, 
sawasawa na wingi wa neema yake; WAEFESO 1:7. 


ANA AHADI YA UZIMA WA MILELE. 

Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana 
hataona uzima; lakini ghadhabu ya Mungu inamkalia. YOHANA 3:36. 
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni 
uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. WARUMI 6:23 


4. TUNAHITAJI KUMWAMINI YESU KRISTO ILI TUOKOLEWE. 


WOKOVU WETU UNATOKANA NA NEEMA YA MUNGU KWA NJIA YA 
IMANI KATIKA YESU KRISTO. 

Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; wala hiyo 
haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, 
mtu awaye yote asije akajisifu. WAEFESO 2:8-9. 


Kwa maana, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka. WARUMI 10:13 


SALA YA MWENYE DHAMBI 


OMBA HAYA KWA IMANI: 

BWANA YESU, ASANTE SANA KWA KUNIPENDA. NAKIRI KWAMBA MIMI 
NI MWENYE DHAMBI NA NAOMBA MSAMAHA WAKO. ASANTE KWA 
KUFA KWAKO MSALABANI, KUZIKWA, NA KUFUFUKA ILI KULIPIA DHAMBI 
ZANGU ZOTE. NAKUAMINI KUWA BWANA NA MWOKOZI WANGU. 
NINAKUBALI ZAWADI YAKO YA UZIMA WA MILELE NA NAKUSALIMISHA 
MAISHA YANGU KWAKO. NISAIDIE KUTII AMRI ZAKO ZOTE NA NIWE YA 
KUPENDEZA MACHONI MWAKO. AMINA. 


IKIWA UMEMTUMAINI YESU KRISTO, YAFUATAYO YAMEKUTOKEA: 


eo SASA, UNA UZIMA WA MILELE PAMOJA NA MUNGU. 

Na mapenzi yake aliyenituma ni haya, ya kwamba kila amwonaye 
Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya 
mwisho. YOHANA 6:40 


e DHAMBI ZAKO ZOTE ZIMELIPWA NA KUSAMEHEWA. 

( ZAMANI, SASA, ZIJAZO) 

Lakini huyu alipokwisha kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi hata 
milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu; WAEBRANIA 10:12 


WEWE NI KIUMBE KIPYA MACHO YA MUNGU. NI MWANZO WA MAISHA YAKO 


MAPYA. 
Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita; 
tazama, yote yamekuwa mapya. 2 WAKORINTHO 5:17. 


UKAWA MTOTO WA MUNGU. 
Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale 
waliaminio jina lake; YOHANA 1:12. 


MATENDO MEMA SIYO NJIA YETU KUOKOKA, BALI NI UTHIBITISHO AU MATUNDA YA 


WOKOVU WETU. 
Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema, ambayo 
tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. WAEFESO 2:10. 


MUNGU AKUBARIKI! 


